DILYN YR OEN. 


Ar ol yr addfwyn Oen yr awn, 

Er gwyll y nos,—er gwres 'y nawn,— 
Er brâd a chur ““ y bryn ”; 

Ei ddilyn a'i addoli a wnawn : 

Ef yw ein hedd,—Ef yw ein Hiawn, 


A “'Gairy Bywyd '' gwyn. 
Yr Oen â'i Groes a'i Gariad rhâd 
Yw'r gallu mawr, a'r gallu mâd, 

Ry fedd i gledd a gloes ; 

Am hyn, pob bryn a glyn a gwlad 
Enynno dant yn un i Dad 
Y newydd ddedwydd oes! 


lîano. 





